


YN DANGOS FOD CRIST YN DDUW, 
YN GYSTAL AGYN DDYN; 
A BOD BI ABERTH YN HAEDDU 


RHYDDHAD I BECHADURIAID; 


MEWN G WRTHWYNEBIAD I 


SOSINIAET H, 


TAN YR ENW 
DWYWEFUNDODIAGET H. 


“<A gwaed. Iesu Grist, eì Fab ef, sydd yn ein glanhau ni oddiwrth bob pechod.” 
1 Ioan I. 7. h 


dM 


Gan OWEN DAFYDD, Cwm-Ammau. 





SAR, Y DON, “ BRYNIAU YR IWERDDON.” 


1 


Rmnyw fy rdd a mw y na hyny, 'does neb all adwesd pa lwc 
Yw haeddiant Crist yn drymach na phechod pawb o'r Saint. 
Pe buasai yn yr arfaeth i fyn'd i uffern dân, 

Fe olch'sai'r holl gythreuliaid i gyd yn berffaith lân. 


2.. Er cwyd. â geiriau newydd i roddi ei glod 1 maes, 
Ac uno â'r holl angylion, ac etifeddion gras; 


Heb enwi dim o'r unpeth.ond unwaith yny gân, 


Hyd eithaf trag” "wyddoldeb, ddaw glod e byth y” 'mlaen. ' 


3. Pe b'ai angylion nef bob un yn myn 'd yn fil, 
 Acenill rhyw fyrddiwnau bob munud yn y sgil, : 
. Iroddi glod ef allan, am farw ar ren, 


GN eithaf d4tag “ea ddoi dim o'r gwaith ì lên. 








F 
Ue 





' Dweyd haner haeddiant Iesu nid eill y côr i gyd. 


NW O p» be HA Fe Ss O NR ; Ud 
Eu cwympo yn wysg eu cefnau â gair oi enaii, clyw, 





2 
4. 'Tai santam bob glaswelltyn sydd ar y ddaear lawr, 
A mil ain bob tywodymsy ar fîn y morôedd mawr, («id 
Tafodau gan y rhei'ny fwy na rhifedi'r dail, ' y 
Rhy fach i ddweyd gogoniant sy'n haeddiant Adda'r ail. ì 


5. "Tai un o'r côr nefolaidd yn dod o'r nef i lawr, 
I rifo llwch y ddaear, a gwlith y boreu wawr, 
Fe allai wneuthur hyny mewn 'chydig iawn o bryd, 


6. Dywedodd Duw ei hunan wrth Abra'm yn ddiffael, - 
Lai lai i arbed Sodom, pe buasent ynoi'w cael: | 
Ni ddwedodd, ac ni ddywed, wrth un pechadur trist, | 
Ddim llai i gadw enaid. na haeddiant Iesu Grist. 


T. Mae dyndod grilîn i'w weled yn mherson Iesu hardd, 
Pan ddaeth y milwyr ato a'i weled yn yr ardd: 


Sy'n dangos 1 ni'n eglur ei fod yn gywir Dduw. 





8. Mae addoliad iddo'n perthyn, 'nol dimddyallais 1, 
Gan holl drigolion daear, a lluoedd nefoedd fry ; 
Os gwir a ddwed y Beibl, sef genau'r Ysbryd Glân, 
Pa fodd gall Dwyfundodiaid i ddwyn eu credo 'mlaen! 


9. Fe rodd y Tad eì hunan y cyfan yn ei law, 


Sydd yn y nef a'r ddaear, a chymaint ag a ddaw; 


Athrawiaeth gryfeiliornus, i'w chredu nid oes llun, - 
I'r Duw anfeidrol fenfro y rhai'n yn nwylaw dyn! 


10. Os credai'r Dwyfundodiaid rhaid i mi ddwyn y'mlaen 


Ryygrefydd groes i'r Beibl, a iaith yr Ysbryd Glân, 
Sy'n 


weyd mai'n enw lesu y plyga pawb o'r bron, 
Sydd yn y nef a'r ddaear, a than. y ddacar hon. 


11. Os nad oedd ond croadur, mae gan luddewon sail 


ll ddweyd yn wyneb Beibl na ddaeth mo Adda'r ail... 1 


Yr achos fod ye ny yn gwrthod Tesu, clyw, Mi 
Yw eisiau gallu credu eì fod yn berffaith 1 duw. ba aM 
12, Dyw'r Tud o ran'êi Berson ywbarnu nêb o'e bydi <o. 

Fe ro'dd beb barn yn gryno ymnwylaw'r Mabigyd: 








O« gwir ddwed Dwyfundodiad, nad oedd ond dyndod, clyw, 
Rhaid iddo farnu'r Beibl am ddweyd ei fod yn Dduw, ^> 


13. Mi wn i angeu gredu am Iesu ar y grces, 
“R un peth a*r Dwyfundodiaid, nad oedd e yn ddi-os: 
Newidiodd hwn ei feddwl ar fore'r trydydd dydd; 
Efe oedd wedi rwymo, a*r Iesu'n rhodion rhydd... 


14. Cynghora i 'r Dwyfundodiaid í gredu ar' sicrach sail, 
Mai dyn oedd Adda'r cyntaf, Duw ddyn oedd Adda'r au 
Ei ddyndod oedd yr aberth offrymwyd drosom ni, 
A*i Dduwdod oedd yr allor, a'r daliar ar Galfari. - 

15. Ni all*sai Duw ddim dyoddef, “doedd ganddo ef ddim 
|R gwaed, - 
Heb ollwng gwaed, medd Beibl, “doedd dim foddlonai'r Tad, 

Hi gyfraith lân droseddwyd, a*r bai oeddâr y-dyn, 


Cyn gwneyd y rhwyg i fyny rhaid clwyfo'r Mab ei hun, 


16. O! credwch fod yr Iesu mor uchel Dduw a'r Tad, 
Mor isel ddyn a ninau, yn meddu cig a gwaed: 
Bydd “r undeb yn rhyfeddol i drag*wyddoldeb hir, 
“Dall neb eì'gy*lawn ddirnad, ac eto mae yn Wir, 


17. Rwy*n eredu iddo ddyfod o gariad lawr o'r nef, 


“Rwy'n eredu fod y Duwdod yn wastad ynddo ef, 


“Rwy'n credu fod en ddigon 1 ateb cais y Tad, 


: A bod maddeuant cyflawn i'r duaf yn ei waed, 


18, Dychmygaf wel'd angylion a*u calon bron yn brudd 
Wrth fyn*d 1 uffern obry 1 roi'r cadwynau'n rhydd, 
I ollwng diaflaid allan, fwy na rhifedi*r dail, 
I fynydd bâch Calfaria i brofi Adda'r ail. 


19. 'Dŷch“nysaf wol«d eyfiawndera'i filiau yno'n llawn; 
A*r gyfraith lân droseddwyd yn irwaeddi, Rhaid cdel Iawn; 


_ Ar Tad yn cilio o*r golwg, a'r Iesu ar y pren ; 
'. Pa ryfedd bod i'r haulwen dair awr i guddio ei ben! 


20. Dych'mygaf,wel“d cythreuliaid “n.d wared .llawenau, 
Fod uffern yn agored, a'r nefoedd wedi HM o 











4 
A'r Gwr a wnaeth-y cyfan yn hongïan ar y gro's, 
A*r haul yn euddio'i wyneb nes gyru'r dydd yn nos. 


21. Dych“mygaf wel'd ysbrydion y cyfiawn aeth i'r nef, 
Yn plygu lawr yn fynych i edrych arno ef; 
A bron a gwaeddi allan, Os Iesu gyll y dydd, 
Cawfl fyned olli garchar na ddewn ni byth yn rhydd. 


22, Mae'r gair yn dweyd i*r meini i hollti fach a mawr, 
Allen y deml rwygo o fyny hyd i lawr, 
A'r Un dechreu rhwygo, a*r meirw*n neidio'n rhydd, 
Sy'n arwydd digon goleu 1 angeu golli*r dydd. 


E 


— A gauodd ddrysau uffern, agorodd byrth y nef: 
A dynodd o garcharau fyrddiynau i fod yn rhydd ; 
'Trodd ddyffryn cysgod angeu yn hyfryd foreu ddydd. 


23. A swn y gair “Gorphenwyd', panfloeddiwyd ganddo ef, 


i 24. “Does feddyg ar y ddaear, nac hefyd yn y nef, 

, “Mhlith dynion ac angylion gyffelyb iddo ef; 
Gall symud pechod chwerw, a chodi'r marw'n fyw, 
Anturiaf fy enaid arno, (rwy'n credu ei fod yn Dduw. 


25. Ddaeth barn y Dwyfundodiad erioed ìi uffern, elyw, 
“ Maent ynon rhwym i gredu fod Iesu Grist yn Dduw ; 
Ac yn y nefoedd oleu diameu nad oes un 
Ar nad ywn moli*n wastad y Duwdod yn y dyn. 





26. Cymerwch eich cynghori gan Lywydd dar a. nef, 
I chwilio'r ysgrythyrau sy'n tystio am dano ef; 
A pheidio credu*r diafol, peth annymunol yw, 


Bod neb yn beiddio gwadu y peth a ddwedodd Duw. 






_ 97. Y man ca«dd Satan fantais ar ddynion ynyr ardd, 
Pan dwyllwyd Adda i fwyta o'r pren oedd wedi wa'rdd;; 
Mae'r eífaith hyn yn para hyd yma yn nghyflwr dyn, 
:Fe-ddod y diawl e i gredu yr hyn ni chred ei hun. 












“ ARGRAFFWYD. GAN R. JONES, PONTYPOOL. - 


